i'n am Mai Ebrin 7, 1891, yn6l nhy 
Oed; ba bod 48 o ílynyddoedd yng ngwaith 
y weinidogaeth. ; 


ôn 2b9illiamg, 2r iantoety, 


— Claddwyd.y Parch, D. PARRY Mai'y I 
“1921. Ar ddydd. ei. gladdedigaeth gweddiodd, 
Mr J Davies yn y gilfach; ym mhontrhyd-y-. 
“bore, gweddiodd Mr E Harries, a phregethodJJ 
Mr W. Harries oddiwrth Phil. 1, 23. ar Parch 
D.Williams, Llanwrtyd, 1, Cor, 10, 26. a'r 
Parch. E, Evans, Dan 12, 3. ”.A Dafydd a 
— hynodd gì yda eidadau.” ì Bren, 2,10.“A Da- 
“fydd a alarnadodd yr alarnad hon.” 2 Sam. 
4. Mr. 


” Yr awr yr aelh ŵ' r aer-rych, 
"NX bw son am wyneb sych. 
D. AB IOAN DDU. 


1 
| Beth yw'r wylaw a'r galaru 
Heddyw glywaf ar bob Maw? 
Pa' m 'ryw' n gweled fy nghyfeillion 
| Nawr mor bruddion yma a thraw? 
” m mae ffyddlon weision Iesu'n 
Wyneblasu ar hyn o bryd? 
Pa'm mae Seion filwriaethus, , 
Mor alarus ' 'nawr o hyd? 


ym a 





Mae Dinefwr faith a Phowys, _ 
Oll ynghyd âg Aberffraw, | 6. 
Y tair Talaith helaeth hynny... 
Wedi eu llenwi o' r bron a braw: 
Holl Eglwysi Crist yr awrhon, 
'Nenwedig y Trefnyddion sydd, 
Och!yn wyo a galar ganu, 
Ac yn synu nos a dydd. 
9 


Maerhywleno ddu hywyliŵch' 
Nawr dros wyneb Cymru gron; 
A rhwy gwmwl tywyll garw 
Wedi llwyr orchguddio hon. 
A oesneb a all fynegu 
Beth yw r cwmwl tywyll du? 
Beth yw' r wylo ar galâmn 
Heddyw glywaf ar bobtu? 
A 


Un o weinidogion Iesu, 
Cywir ffyddlon yn ei ddydd; 

DAFYDD, PARI dan ei enw; 
Wedi marw'n ddiau sydd: 

Fe ddaeth dydd ei ymddatodiad, 
Daeth ei oriau at y nod; 

Fe 'madawodd a'r cyfeillion 
Goreu garodd is y rhod. 

UD 


Duw ai galwodd pan yn fachgen, 
Idd ei winllan yn y byd; 
A thrw, rym ei ras fe' i daliodd, 
Ynddi' n ffyddlon was o hyd. 
Yn ei i'cngtyd fe gysegrodd. 
Oll a feddai i Iesu Grist; 
Ac mewn amryw gyfyngdo cn 
Pwysodd arno” 1 enaid frist. 





6 
in y Gogledd. íe(ddechronodd 
A phregethu'r Iesu gwiw, 
Yn Waredwr, a: Iachawdwr, 
I 'r pechadur mwya'n fyw: 
A than bur ac effieithiol, 
Weithrediadau'r Ysbryd Glan, 
Cafodd miloedd trwyddo fendith 
Nes oedd eu heneidiau' n dan. 
“ 
Yn llaw Duw fe fu'n oíferyn, 
Í ysbeilio'r diafol du, . 
O ugeinau maith o'r milwyr 
“—  Mwyafffyddlon yn ei lu: 
Cafodd Seion lawer bendith 
'Trwyddo yma ar ei thaith; 
Ai gwrteithio, wedi. blino; 


Ar ei dyrus anial daith. 
S 


Yy n y cyfarfodydd misol, 
Y. n' r Association fawr, ; 

Ond cael DAEYDD fwynifynu,, 
Fe ddiferai'r nêfddawrgs 

A. thrwy rym ei fwynathrawiaeth, 
Efengylaidd felus bur, 

7 Fe ddadebrai Seion egwan, 
Yn y dyrus anial dir; 

9 

Ond er cymaintoedd eiddoniau, 
Ond er cymaint rhin ei ras, 

Ond er cymaint ga'dd fendithion; 
Trwyddo yny erindir-eras;!; 

“Brenin mawr y dychryniadau, 
Roddodd iddo farwol saeth, 

Ac ar ol rhyw hir ryfela, ih 
Och! or diwedd maeddu. a wnaeth, 









â 


10 
Nychlyd gorff a ddygodd DAFYDD, 
Trwy y byd flynyddoedd maith, 
A.hynny o herwydd ei ffyddlondeb, 
Dros ei Arglwydd gyda'i waìth, 
Ond o'r diwedd cafodd wared 
Nychlyd gorff mewn anial'dir; 
Nid oes arno boen na gofid, 
Nawr o fewn Caersalem bur, SUI | 
iA n 
Nawr er syllu rwy'n eì golli, Ŵs! 
'Dallai ddilyn 'mo' ho'n hwy, 
Mai fy llygad yn rhy gnawdol 
I gael golwg arno mwy: 
Nid oes genyf ond dychmygu, 
: Am ei enaid gwerthfawr drud; 
Brynodd Iesua'r Galfaria, 7. 
Yngngwydduffernnefabyd. tô 4 
12 (“| 
Nawr 'rwy yn dych mrygu eì weled 
Yn ehedeg fynu fry; 
Heibio ir haulwen, heibîo Sadwrn, 
Heibio'r holl wybrenol lu, 
A'r Angelion glan ynifuriau, “7 (ri A) 
Ynei 'gadw ar ci daith, 
Rhag picellau' r fall ai'saethau, “ 
Yn yr eangderau gris 
3 
Trwy yr eangderau' n-ddiocel 
Aeth i mewn i'r nefol wlad, 
Hyfryd ardal ddedwydd dawel,” 
Pur breswylfa Duw a'r Fad; 
Yno fe gyfarfu a brodyr, 
Deithiodd greigydd: blinion serth, 
Hyd nes dod i fynydd Seion, 
Fel ei hun o nêrth i nerth. 
















—_——_—_— — — 






















FO 






5 

: 14 
Yno mae yn gwasanaethu 

Ger bron gorsedd Duw a'r Oen, 
Gyda lluoedd o Angelion 

Heb na phla na briw na phoen ; 
Rho'i ei goron ddisglair auraidd 

Flaen y faingc y mae i lawr, 
Gyda'r dorf ddirif o seintiau, 

Ddaeth i fynu o' r cystudd mawr, 
a 15 
| Gyda'r pedair arsaith ugein mil î 
í Sydd yn canu.ar Seion fryn; ' 
| 





























A. holl filoedd llwythau Israel, 
| > __ Sydd ai gynau oll yn wyn: 
| Yno mai yr Apostolion 
Y DAFYDD yn cyd gordio'r gan, 
CRAMNER LATIMER a RIDLEY, 
A'r Merthyron aeth trwy'r tan. 
16 


Cydganu maent hwy am yrarfaeth 
Fu rhwngŷy drindod yn gytun, 
Draw ym mrynïau tragwyddoldeb, 
I achub gwael golledig ddyn; 
Yn ol syrthio yn druenus, 
Â myn'd lawr yn Eden ardd, 
Trwy fwyta o ffrwyth y pren gwybodaeth, 
Oedd yr ARGLWYDD yn wahardd, 
MM 
A chydgaru gyda'u gilydd, 
Y tri Anfeidrol sydd:yn un : 
Caru'r Tad maent.âm greu, 
j Ac ethol gwaelgolledig ddyn ; 
| Caru'r Mab y maent am brynu, 
A thalu biliau 'rnef yn llawn; 
Caru'r Ysprydam sancteiddiaw, 
A galw'n efìeithiol iawn. 


g^ 







6 


18 
^Nawr ar Satan fe ddiangodd, 
Ac o'ifaglau aethynrhydd, 
Bellach nid oes calon galed «5 
Ídd ei flinaw nos na dydd, 
Nid oes yn ei anedd dirion, h.s: 
Neb a chalon Jawn o pla; i 'r Oi 
Pawb sydd yno'n berffaith gyfiawn, yw 
Pawb yn sanctaidd ac yn dda. 
d9 


Yno mai yn gwel'd ylwybrau;,; 
Dyrus deithiodd yny. byd, 

Gweld y creigydd serth echyslon,o 
'Raeth e' drostyntolli gyd,.. 

Ac wrth ei weled wedi ei wared - 
O'r peryglon hyn ì,gyd, 

Mae yn moli Duw'nfwy fanllyd,” 


Draw o fewn;y nefol fyd. . 
i80 
Nid yw'r hâulŵen;yno'n, Mb 
Dydd sydd yno heb ddim nos 
Nid oes yno:ddim oeli: neidaw,y. run mr wgyfl 
Na dim cwynel wrth gurio'r gYO6& i tdn 
O na feddwn inau ga8l€B»m!. rv oly lo mY 
Mi ehedwn at ymo Ml TY 
I gael gogoneddu'r; ARGLWY DD 
Heb un-galon; — Wde 3 


Seion, Seion, MM nhyn melyn 
Paid ac wylaw. Uoer, yw, is ytbioìn A 3 

Er bod PAR I wedimarw, oc i; T> îr 
Ni wnaeth ddim -ond:marw.i- dyw! lll»: 

Ac er marw glan: 'Weinidog,o: Ôl a'i 
Cywir ffyddlawn, ynei ddydd; y gid 

__ Byw yw'r Weinidogaethetto, nv. 

Ac am hyn na.fyddwn brudd. 





“ew 


ì 


cw 


7 
'R ARGLWYDD ydyw'r hwnairhoddodd 
Fêl cymerodd ynmeiselp 0 DEL MT Au” 

Ac am hynny peidwn aehwyn, 
Fel ynfydion anfad!ífol; 
Ond diolchwn am i DDAFYDD, 
Cy'd gael rhodio yma athraw, 
A gweddiwn âm i'w ysbryd, 
' Ddisgyn etto arei ddaw. 
25 
Ac erfyniwn ar yr ARGLWYDD 
Brenhin dacar faith a ne', 
'Ddanfon gweithwyri'w gynhauaf 
Fyddo'n llanwnllwyreile, * 
Rhai fo'n Weinidogion ffyddlawn 
I borthi Seion wan ei ffydd ; 
Can's ymdrechwyr gaiíf y goron ; 
Rhai fo'n ffyddlawnyn eu dydd. 
24 


(Cb i'l 


Ceisiwn hefyd gan yr ARGLWYDD 
Gofiaw ei hilioeeth byth; 
A bendithiaw hyd y fìlfed 
_ Bell genhedlaeth yn ddilyth; 
Y Yn enwedig cofiaw. Margret, 
Sy'n alarus iawn ei llef, ; 
A Duw fyddo'n ei chysuraw, 
A'i diddanu is y nef, 
25 
Chwithau Margret a gynghoraf, 
Er nad ydwyf fi ond ffol 
Beidiaw a thristâi'n ormodol, 
Felheb obaith âr ei ol; 
Er ich' golli priod anwyl, 
Hynaws ffyddlawn i chwi'n hir ; 
Y mai genych chwi ffyddlonach, 
Wriod etto gwn-yn wir. 





8. 


Nid hyd angeu gwnaeth e'r amod, 
Panbriododd achwychwi; 
. Ond “ Mewn myrdd o gyfyngderau 
Byth y byddaf gyda thi; 
Âc yn afon yr Iorddonen 
Mi ymaflafyn dy law, 
Ac mi' th ddygaf i dir gwynfyd ; 
ble na bydd na phoen na braw.” 


Pan fa'i Dafydd yn afiachus, 
Byddech iddo'n dyner iawn ; 

Ac fel mammaeth hynawsfwynaidd, 
Yn ei wylied fore a nawn, 

Nol b'ai Dafydd oddi cartref, 
Yn pregethu'r Jesu gwiw 

Pan ddychwelai chwi gwas'naethech 
Fel gwas cywir _ i Dduw. 

2 

Ond o'r Diwedd teithiodd siwrnau 
Âr y diwrnod cyntau'o fai', 

Deunawcant ac un ar hugain 
Ydoedd oedran Crist heb lai, 

Ac ni ddychwel byth ond hynny 
'Tra bo seren yn y nef; 

Ac er gorwedd yn y Capel, 
Ni chawn glywed mwy oi lef. 

29 

Ond er ìi chwi golli priod, | 
Ffyddlawn, mwynaidd, goreu'n fyw, 

Peidiwch suddaw daneichtristwch, 
Gorfoleddwch yn eich Duw: 

Dysged troion ei ragluniaeth 

_ Dyrus rbyfedd is y nen, 

Niynwelli'w ogoneddu 

'. Trab'omyn ybyd. Amen. 





